
CAN ALARUS 


YN RHODDI HÄNES AM Y- 


STEAM=PACKET, COMET, 


VR HON OEDD 


m EI THAITH O INVERNESS 1 GOÜROCE, 


FJV SCOTLAJ^Di 


rm chanu ar « Bclisle MarcU. 


amser terfynedig i ddyn ar y ddaear ?’ 


A OYFANSODDWYD DHOS D. AMOS, 


G YMRY tirion a mwyneiddlon yn gyson oll i gyd, 
Dewcli yn gryno oll i wrando heb beidio trwy y byd • 
Dyma rybudd llym o’r newydd i’n beunydd ol! yn awr, 
Geisio cymmûd yn y Duwdod, cyn cael ein torri ìawr; 
Damweiniau raaith o hyd sydd yma yn y byd, 
by’ngwneud llawer teulu tyner mewn prudd-der ar bob 
pryd, 

Arall etto i’u rhybuddio gan wneud i’n gwyno’n gaetb, 

A ddygwyddodd ary moroeddyn y dyfnderoedd maitb, 

Ac yn mis Hydref bu ar noswaith dywyll ddu, 

Bydd cŵyno’n bod am dano tra b^'ddo’n daear ni,. 

Nef i angeu yn ddiammeu i ddwyn eneidiau drud 
Dri ugain niewn dewr agwedd yn wrol yrun pryd,- 


2 



Och fath ddamwaîu i dri itgain o ddŷnion cywrain cu, 
Oael wynebu o’r faii hynny o flaen ein Hargîwydd nl, 
Cyfoethogion fel tyíodion, ynghyd á'r dynion doetb, 

Heb arbediad 'arawiad gaent fyn’d i’r farn yn noet 

HTi^ŵyd dirn'o’r g^yr, ond'on-ar-daég yn gìir, 

O’r holl rai oedd yn teithio a hwylio jrnddi n wir, 
Yn ol iddi gael yr ergyd eyn pen tair mnn«d aeth 
C’r goîwg dan y dyfroedd yn nghanol moroedd maith 
Gerllaw Ì Gonroch dref dygwyddodd mewn oer lef, 
Wrth ddyfod o Innerness o flaen yr awel gref, * 



3 


Dau ddjrn hynod na fu’n briodond pum diwrnod gwiw 
Aent yn sydyn mewn munudyn er dychryn o flaen Duw, 
Mewn mawr arswyd fe’u cymmerwyd, hwy foddwyd yn y fan 
Ac yno hwy ni’s cawsant ryw Iwyddiant ddo’d i’r lan, 

Gwyr eraiH hardd eu gwawroedd yn y llong yn awr 
Gollasant eu bywydau yn nghanol tonnau irìawr, * 

Un o’r djnion ddaeth trwy ddamwain yn gywrain tua’r tir, 
Trwy nofio uwchy tonnau, maéV geiriau’n ddigon gwir, 
Gwraig arall hefyd ddaeth i’r lan o’r dyfroedd llaith, 

Ar ddarn o bren yn gymmwys yn gyfrwysiawn ygwnaeth, 
Trefn odiaeth hael rhagluniaeth yn wir a ddalai’i phen 
A’i dwyo i’r lan yn sydyn fel hyn ar ddarn o bren. 

VI. . 

’Roedd eu criau hwy’nddiammau, a’u hocheneidiau llawn 
Yn alarusa thruenus, ac anghysurus iawn, 

’Roent yrì bloeddio ac yn ochain a llefain yn y líif 
Wrth golli eu bywydau yn rìghanol tòrìnau crýf, 

Gan gymmairìt oedd eu llef daeth bàd o Gourock dref 
Yn glau i’w cynorthwyo trwy nerthyr awel gref, 

Rhai oedd wedi cael eu boddi a’ri gweîy yn ysdlaid, 

Eraill ydoedd uwch y dyfroedd yn lleisio yn ddTBâlíl,' " “ 
Eu bawydd oedd o hyd, fyn’d iddo oll yn glyd, 

1 gadw eu bywÿdau eu goreu wnaent i gyd, 

Gwnaenteu mheulyd, braidd ’run funud wrth geisio myn’d 
i’r lan 

Ond yclîydíg nifér oeddynti gyd raewn helynt gwan. 

VII. 

Pwy aìl ddirnad ac amgyíFred caethiwed rhain i gyd, 

Gwel’d y Ilongyn torri’n ddarnau a hwythan’n gaeth o hyd, 
Gwel’d heb ammeu, eu bywydau’n myn’d gydâ’r tonnau 
mawr, 

A’u heneidiau oll yn ebrwydd at orsedd Llywydd Ilawr, 

Pwy galon nad ai’n friw gan bawb o ddynol-ryw, 

Wrth gofio gyramaint gawsant fyn’d bant o blith y byw, 
Annyoddefol yn wastadol i bawb o’r ddynol hil 
Ydyw iddynt gofio’u helynt bu arnynt hwy mor gul, 
Bywydau brìch a mawr i gyd yn oer eu gwawr, 

Pob graddau fel eu giìydd a foddwyd yno ’nawr, 

A’u heneidiau ollyn ddiau yr un munudau’n wir, 

I wynebu ger.bron lesu i’w barnu oü yn bur. 





/ vin. 

E,/pertb’nasau 0 bob i^raddau sy’n ẁylo dagrau’n lU’,. 
Ymgysuront oll yn ddiẁu yn nghlw^fau’r lesu cu’, 

On yn gyson byddoiitfoddlou i droiôîr dyfnion Duw, 

Gan feunyddioi geisio’n siriol ei gyminorth mwyn a gwiw, 
A meddwl oU bob dydd, yn faith mai hwythau fydd 
Yn tíu canlyn yn dra sydyn i orphwys yn y pridd, 

Nid oesgwybod pa ddiwrood caw.tt ddyrnod angau’n ádwys, 
I’n cymraeryd olì raewn mBöùd ì’r bedd mewn dirfawr bwys, 
Pao orfydd in’ bob fhyw i sefyll o flaen Duw, 

I roì cyfrif ynddidnedd o’n buchedd yma’o byw, 

Ac am hynny boed i’r lesu i loddi i ni ras, 

Fe! nad ofnom gaeí ’Drathiadau gan gleddau’r angce glas, 


i’nt gaffaeì tyw^-dd ^arw, a inarw mewn modd triii 
'' ■ «'beithiwn eu bod heddy’ yn canu gydâChrist, 

' ’!i yn gwìëdda ar,y rnanna o bwyta gydâ’r Oen, 

Vn y fwynaidd ddinas sanetaidd yn beraidd a diboenj 
] gyd yn hard<l su gwedd, yo caíîaei hyfryd bedd, 


Oduw nefol yn wasttdoi gwmi ninnau’r ddynol hil - 
^’styried bawb am farw.gan .gadw’r llwybr cuî, 

Na byddo achos in’ o hyd i ofni’r glyn 
Gar» i’n dyled gael ei duìu gan îesu ar y bryn, 
w'ua ni’n deilwng oU ar gyhoedd o ie’n y nefocdd wem 
gyd^ganu dy ogoniant mewn mwyniant fyt;!. Améoj,. 


Jonathan llarrs^ Argraiiydd,Caerfyrddirí. 




